ie Y 


Ho 
CEIIDE AEAERUS, 


YN RHODDI HANES AM 


LEWIS OW EN, 


YR HWN A DDIENYDDWYD 


AR FORFA SEIONT, 


Gerllaw Caerynarfon, 
Ar ddydd Mercher Medi 4ydd, 1890, 
Eeo29990o9oeooo oos 


ma cs Eir 
PA “cs bc v'- 
Ut Wa RI 
; ÂN “ 






a '< 
—b< pc 
3 N 
2 5 
—d LS 
>c o 
—d le 
a4 (N 
— 4c 
— lô) 

—b« DO 





RI 


Efe a garcharwyd am anmicann lladd Mr. STURDY, AT0lyg- 


ŵr (Supervisor,) Conwy. 


LLANRWST; ARGRAFFWYD GAN JOIN JONES. 











UAN NEWYDD. 


Cenir ar “Fryniaw'r Iwerddon”. 


' 'RIGOLION Môn ac Arfon, a_Dinbych dirion dewch 
Trefaldwyn, Flint a Meirion, naws union cyd-nesewch ; 
Ni a welsom yn Nghaernarfon drallodion trymion trist, 
O achos byw'n anufydd, a gwrthod crefydd Crist. 





"Roedd gwr gerllaw Rhyd lydan yn gyfan a digel, wo 
A'i fwriad ar ddrygioni heb gofio'r farn a ddel; 

Ei enw oedd LEWIS OWEN, yn gyfan chwi a gewch 

Gan i ei hanes union yn dirion os gwrandewch. 


Bu hwn yn nyddiau ie'ngctid mewn bywyd yn y byd, 

Yn filwr dros y Deyrnas, ei gyffes gewch igyd; 

Yn Nghymru ac yn Lloegr, mewn gwychder lawer g maith 
Nes gwneuthur gweithred aflan 'roes ddyben arei daith. 


Fe aeth ar ryw ddiwrnod, mawr syndodi nisydd; 

A hyn rhwng Capel Curig a Bangor goror gudd ; 

Cyfarfu Supervisor mwyn tyner wiwber waith, 

Cyn rhoddi dim rhybyddion ei saethu'n union wnaeth. s^ 


Fe saethodd atto ddwywaith fel mae gwybodaeth bur, 
I'w weled mewn hanesion yn dirion i ni ar dir, 

Fo syrthiai 'ddiarei geffyl, a'i waed i'r llawr yn lli 

Er hynyi gyd fe'i mendiwyd trwy allu Un a Thri. 


Fe ddygodd yntau'i Geffyli fyn'd i ben ei daith, 

Heb feddŵl fod yr Iesu yn gwgu ary gwaith: 

Aeth dyn i chwilio am dano, ei ffendio'n union wnaeth, 
Fe gafodd help yn Nantglyn i'w ddwyn i'r carchar caeth. 


I Ddinbych 'r aeth yn union mewn moddion tirion teg, 
Fe'i caed El mewn tŷ tafarn, a hyny o ddeutu deg, 

Yr oedd E mewn llawenydd heb dramgwydd iddo ar dor, 
Fe'i rhoed E yn y carchar, modd cJaiar dan y clo. 


Fe'i rhoed E yn ngharchar Rhuthyn yn gyflym dyna'r gwir, ' 
Oddi yno i Gaernarfon i gael ei farnu'n bur; 

Ca'dd aros yno ddyddiau. hyd nes i'w drial dd'od, « 
'Doedd yno neb a'i safiai o fewn i'r dyrfa'n bod. 





8 


Ae yna 'r Supervisor a'r Doctor ddaeth i'r fan. 

Lle clywai'r holl gyn'lleidfa, adroddai'r rheiny eu rhan ; 
Achwedi galw'r tystion i'r goleu yn ddigel, 

Caed pawb a'u geiriau'n gywir, yn ddisel. 


A'r barnwr a adroddai yn enw'r tri ac un, 

Gan ddywedyd, trwy fawr gyffro, fod raid condemnio'r dyn 
I ddyoddef marw ar grog-bren rhwng nefoedd wen a llawr, 
Yn ymyl tref Caernarfon, lle tirion wiwlon wawr. 


Mi adroddaf i chwi ei gyffes mewn hanes yma'n hŷ 
A'r cwbl ddarfu ddywedyd er dydd y ddedryd ddu; 
Gobeithio bydd e'n rhybudd in' beunydd yn y byd, 
I wrthod llwybrau satan yn gyfan oll i gyd. 


bum felly dridau a thair nos, yn agos iawn yn wir 

Fel un f'ai bron gwallgofi gan ddirfawr gledi'n glir, 
Gweddio ar yr Arglwydd ro'i llwyddiant ar fy ngwaith, 
Gan addo peidio gwedi'n ar derfyn pen y daith. 


Cyfaru'm ddau bendefig ar ben y Penmaen mawr, 
Meddyliais ddwyn eu bywyd mewn munud, enyd awr; 
i'e ffaeliodd fy nghydwybod gan drallod hynod hir, 

A gwneuthur y fath weithred, oer dynged galed gur. 


Fy mhleser yn fy mywyd oedd dilyn chwantau'r cnawd, 
A thwyllo merched ieuaingc i ddyoddef gwyn a gwawd ; 
A'm heglwys ddydd Sul beunydd, yn ufudd deg a wnawn 
Sef meddwi hyd dafarnau o foreu hyd brydnhawn. 


Pysgota a chwareu cardia ddydd Suliau a wnawn i'n siwr, 
A chanlyn y rhai gwaetha'n y dyrfa i lan y dw'r; 
A'r Arglwydd yn fy nghadw rhag chwerw garw gur, 

A. minnau oedd a'm hanian am ddilyn Satan sur. 


O Arglwydd maddeu i mi er mwyn dy enw mawr, 

'R hwn sy'n llywodraethu y nefoedd wen a'r llawr, 

'Ti fuost rhwng dau leidr ar groes Calfaria fryn, 

'Rwyf finnau'n dyoddef heddyw, fy haeddiant ydyw hyn 


Pan ddâeth y mab afradlon yn ol i dir ei wlad, 
Fe gafodd barch a mwynder yn dyner gan ei dad ; 








4 


Af finnau at yr Arglwydd mewn edifeirwch Hawn, 
^R un modd a'r hen Fanasse a bechodd dan brydnhawn, 


O ddeutu mis cyn hyny, co'dd freuddwyd hynod iawn 
Sef gweled y c'lommenod yn dod yn deg eu dawn: 
Daeth heibio ddwy golommen, gan 'hedeg dros y pren, 
'Roedd'un ynlas o'r rhei'ny, a'r llall î gyd.yn wen. 


Pryd hyny fe weddiodd ar gyhoedd yno'n gu,. 

Am wneuthur pawb yn barod cyn deÌo'r diwrnod du; 
Mi welaf y c'lommenod yn dyfod yma'n deg, 

Rwy'n credu y caf drugaredd yr unfed awr ar ddeg. 


Cyn gynted y gorphenodd y geiriau hyn i gyd, 

Fe'i bwriwyd ef mewn munud o'i benyd yn y byd; 

Y nghrog rhwng nef a daear, mae trynider trist o'r tro 
A galar mawri'w weled mewn llawer bryn a bro. 


Os gofyn neb yn un lle pwy luniai'r geiriau'n gu 
Rhyw un a welodd drymder rhwng nef a daear ddu 
Dymunwn ar .yr Arglwydd fod beunydd i ni'n hen, 
A dyna fy neisyfiad, mewn mwyniant bawb, Amen. 


Owain ap Cyffin, Migmint, Meirion, 
HOU a'i cant. 







y 


£i , 













aN 


